WikipediA 

Wikang Galisyano 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 

Ang wikang Galyego o wikang Galisyano (Kastila: gallego ; Galyego at Portuges: galego, Ingles: 
Galieian ) ay isang wika ng mga Kanlurang Ibero-Romansang sangay, na sinasalita sa Galieia, isang 
nagsasariling komunidad na matatagpuan sa Espanya mula sa hilagang-kanluran, sa magkaratig na 
nagsasariling pamayanan Asturias at Castile at Leon at sa Hilagang Portugal. 

Ang Galisyano at Portuges ay dating itinuturing na iisang wika lamang. 



Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Europa ay isang usbong. Makatutulong ka sa 


Wikipedia sa pagpapalawig (https://ti.wikipedia.org/w/index.php?titie=Wikang_Galisyano&action=edit) 
nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Galisyano&oldid=1536238" 


Huling pagbabago: 09:38, 27 Oktubre 2016. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 













